
Mwangaza Wenye Kumemetuka 
Kwa Kutaja Mazazi ya Mtume Muombezi, Mtukufu wa Daraj 


Ya al-Allama al-Habib Umar bin Hafiz 




LtJ 

jJS^A J-6> 46 ^ 


I j!> \ 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Kipenzi Chako muombezi, mwenye kukubaliwa uombezi 


^ijlj 4-6 


(^ic- J 6 ? 46 ^ 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Wa juu zaidi kwa daraja katika viumbe 


Ubli>- (^k _4 


jJS^A ^lc- J-4 46 ^ 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Mwenye jaha ya juu zaidi na kundufu katika viumbe 


o jj 


6 >ilU 


jJLSJ» (^ic- J \JS Oj Is 


S-’j W )J 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Na utuongoze ewe Mola, njia bora zaidi 

£u o 

Jj L-jLaJj jSSz-A J-.46 ^ 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Na utusamehe na umpoze kila mwenye kuumwa 

lSlc\j cJiiil ^LyJj jJSS ^Jlc- J-4 66 ^ 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Na uutengeze moyo, na usamehe na unufaishe 


1 



0 J 0 * ^ ' Oi 

L—iS \^ J-s^ 46 ^ 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Na umtoshe adui na umuepushe na umkomeshe 

& ' 

J>tj -kL>J> ^Jl^ JOJ \j 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Tuingie kwenye ngome Yako yenye kukinga 

I illJs>j \jJ> 46 J-y» OJ ^ 

Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Mola turidhie radhi Yako ya juu 

j4>JI U J*>-ij J-^_>c_4 ^Lc' J-'S^ 46 ^ 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Na utujaalie makutano katika pepo 




Ul <jlAl yl- U Jslj 


-kl>J> ^4 J-4 4*" 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Utufanyie urafiki na Bora wa viumbe Vyako 


j 4-4 J4? 4*j ^4 J-U 4 *j ^4 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Ewe Mola, mswalie na umsalimie 


4 4 ^ j4? J4? 


2 



pli»-j11 jUaliiJI jj 4jJlj jj£-i 

^jJi 4jJi 

Uaj jiJji ^JJ ^jJjj Ua 4jJ! Ui] jjtij] Q) ljLw> l^JLS (jiJ ljL?xJL3 \j[ ) 

4jJl iJ^JajUj 0 1-Jjj--s^ jJj -4- ^ J ji-U-C- j 4_v»J<J ^_0J j>- lj 

Li 4_>C- jjj-C- ^ c —=m>. ajl jj (Jj-^j -xJJ ) » IjjjC- Ijvaj 

v-_0>- j-Ai IjJjJ (jU ‘"j jJ>-J l3j«J Ja4Jj_<J Ll p^=lJX- J^2JJ>- jo->C- 

iiil 5) ) (0 ^-s^JtjT jijJUt jjj j*j j-SjS Alic- jj 'j) 4lJ) Jlif 

0 ou s ^ 0 & 0 ^ ?L ^ ,4 ' ^ & jj > 

a-aA.^ l^Jws^ ^1 jj I 1 j ^ L-p" oy 2 ) j 

(0 U-vLlS 


JjV 2 _OJ 


l ^ 2* i ^ i? "" > j, ^ ^ ^ \ } S 9 

LoA^jjj^ , o — ' ^ axJ 2J 1 , C J ^_ou s /G-— 


O^j 4^ ^jtj pl-Jj jj? ^ii 


3 



>-jll 


liUS jL*is»*JI 6 «XaJO 


UIa& ^ jJI 4jj 


Kila jinsi ya sifa njema ni za Allah, ambae ametuongoza 
Kwa kupitia mja wake ambae ametulingania kwake 


1UJS J-* L» tiAlll 


lilSli jij 44H 


Kwa idhini, na hakika ametuita. 
Tunakuitikia ewe ambae umetuelekeza na umetuhimiza!’ 


lill^J l • L> 


jJI JJjjlj 4jil lJ L s ^ 


Mola aliyekuumba akuteremshie rehema ewe ambae 
Kwa kupitia wewe ewe muombezi, ametuhusisha na ametupatia 


sudii yL 141 Ji 

Pamoja na jamaa zako walio safi, machimbuko ya siri ya juu, 

Na wao ndio majahazi ya kuokoka, ndio ngome yetu 

lilj4_fr \ ci-ta_ _ jO dLj>- <jJjjL>tj? ^JiGj 

Na masahaba zako waliohami dini yako 
Hawakuacha katika kumnusuru kuwa wako mbele 


liUwj^l ^4^ ojjJI l«x>- Li« (3- j«s^ 2 j p^J <j4^'i 

Na waliowafuata wao kwa ukweli, muda wa mwenye 
kusukuma wa mapenzi atasukuma, akaharakisha huzuni. 


4 



Ijlj^ij ^^s-jplj *S1 L --_>e^Jl <^£_J t n , .. x ,'>.11 jS ' \ \_A 4«tilj 

Wallahi naapa, hatajwi kipenzi kwa mwenye kupenda 
Ispokuwa huwa ni mwenye kutoshea kutokana na mapenzi, na hulewa. 


>* .. * * 


Ul& (j-ujlilll jjjilll J Jj j4r^ SfcJ 

Wako wapi wale wenye kupenda ambao kwao wao 
Kutoa nafsi na vilivo ghali zimekuwa twevu? 

6 * f 6 * ^ ° 

U«; t ‘ ^ 31J Ij^uOtol Aj *S1 ^A 1/3 A 11 Al? y*.-— tj O 

Hawasikii utajo wa Taha aliyechaguliwa 
isipokuwa kwa huo utajo wanapata nishati na unaondoa doa moyoni 

lilj^jll JUi li2l 3liii ^ljjVl c^&li 

Na zinaharakika nyoyo zinatamani kukutana, 
na zinapiga vitunu, zinamuomba radhi Mola wake. 

UlS^fl c_JLajlj ^LSiJl jl^ Jl ^jJSlI liS' j4L>*J1 JU- 

Hii ndiyo hali ya wapenzi, basi sikiliza 
mienendo ya Mwenye kukubaliwa uombezi na upulike masikizi 

1S1.X>-j ti-LiiJ J-di2^*“lj J1 SJS L_jLjjl ^Jl d^jg.ilj 

Na unyamaze usikilize sifa za Taha aliyechaguliwa, 
na uhudhurishe moyo wako, utajaa ladha na mapenzi. 

lilc-S LLJl ^yA ILjIS pL*j J-L liSj ls 

Ewe Mola wetu, mswalie na umsalimie daima 
Kipenzi Chako ambae ametuita Kwako 



ip AA 4jjj fj—J_s J-j» 

Utdi ^jjl JU^ii "jj 3 ^U." jlii iiil lib 

Allah ametupa habari akatwambia: {amewajia nyinyi Nuru.} 

Basi utukufu wa mawi ni wa Ambae ametupa habari! 

Ullio 4 j piag-1 ojS S ^ ^ d-C-C- 

Na Nuru ni Taha, mja Wake, ambae ameneemesha kwaye, katika utajo wake. Ni 
utukufu ulioje wa Mwenye kuneemesha! 

UL>-ji 4 j ji-lj .1 aJj 3 Ji\5 ^jjjll 4-^-J jJb 

Yeye ndiye Rehema ya Mola. Zingatia neno Lake: {basi wafurahi}, 
na uwe mwenye furaha 


lilijl jJ« 4 jd! Jj >0 I■»_ _atij (^iijJI 3 jj*JU l 

Ilhali umeshikana na Kamba isokatika 
na umeshikana na Kamba ya Allah ambae ametuumba 


d J 1 

UJJmA 


Ulf |*sJ jls lio jii jljj jjj*tjju)lj 

Na uhisi mianga ya ambae ameambiwa, “Ni lini ulikuwa nabii?” 
Akasema: <Adamu alikuwa 


UUiij j5j li JJ (JALujII ^lja JSjj (Jht? 

baina ya mchanga na baina ya maji> 

Basi zindukana kutokana na kughafilika na hili na uwe macho. 


6 




Na upitie siri za <Mola wangu uwee ananigurisha 
baina ya wabora ilhali nimehifadhika 


UT 




U> 


J 


t, 




i /\ 

3 J&- 3 rv 


Hazikufarikiana pande mbili ispokuwa mimi huwa 
katika bora yao, hadi kudhihiri kwangu kukafika 


^ J- 





Basi mimi ni wabora kutokana na wabora, 
hakika nimetokana na nikaha, Mola amenihifadhi 






Allah amemtwahirisha, amemtunuku na amemchagua, 
na hajaumba binadamu mfano wake. 



o 



Na kwa kumpenda yeye, na kumtaja na kumnusuru 
na kumheshimu, Mola wa arshi ametuusia. 


Ulc-S dilJ| j-S USj U 


Ewe Mola wetu, mswalie na umsalimie daima 
Kipenzi Chako ambae ametuita Kwako 


7 



JJ! <^j 4^ -Jjtj ^j j-^ 
lilio UJ l^lo <*__j 5CJ! ^ 4Sj*j a)*^! j_.£j jij !jjb 

Hakika Mola ameeneza sifa zake 
katika vitabu, ametubainishia kubainisha. 


ULU-I fiic». y* Joii UjjJl^lL. 


Amechukua ufungeto kwa manabii kuwa 
<Nikisha kuwapatiya hekima ilhali kuwatendea wema, 


ISte! 




® .. 


J 1 





HSj lij 



Kisha akawajieni mjumbe Wetu, hakika mutaamini 
na mutamnusuru na muwe wasaidizi 



Na hakika wamebashiria Mustafa kwa umma wao. 


Ni utukufu ulioje na daraja kwa hilo! 


lilSli fJj] Oo jJ-j_LS 


| »Jjla 


-Vl j^j j^s 


Na yeye hata akija wa mwisho ametangulizwa. 
Watatembea chini ya bendera ya aliyetulingania. 


^jljj "j Jis li! Jj! J 


<Enyi umma wa kiislamu, muombezi wa kwanza 
na mwenye kukubaliwa uombezi ni mimi! Wala sisiti 


8 



\j i] j>& Jij Jajo J-iij ^ijl t_£ JUI , 

hadi niitwe, “Inua kichwa, na uombe utapewa, 
na useme neno lako litasikilizwa, nyota yako ya fahari imebainika. 




ism ui J %% 




“ ' > \ 

A->- t -1 


Na bendera ya sifa njema ya Allah iko mkononi mwangu 
na ni mimi wa kwanza kuziendea pepo 


0 0 0 


UVli. Ai# 4)1 i)tj Jdli ISI 4)1 je. jUJI J.jS'tj 

Na m'bora wa viumbe kwa Allah ni mimi> 

Hakika Mola amekupatia sikitiko 

Ul43 aUa-S- J-g. J-s^liJ Jajt-4 J-a J4“ tillLjo s_5 JiJj 

Mola atakupa hadi uridhie, 

ni mtukufu sana anaetoa, akili zetu hazijaiikia utoaji Wake 


Uljll yjiiil gjS Ulf 




(. A-s^J i JJ^ ffkiJ 


Kwa haki ya Allah, karirini kutaja sifa ya Muhammad 
ili uondoshe uchafu nyoyoni. 


Ulc'3 dJLJI cil*juj>- Jc' 


U_)U J-sj? Uj 5 1 j 


Ewe Mola wetu, mswalie na umsalimie daima 
Kipenzi Chako ambae ametuita Kwako 


9 



aJI iijLj ^Lij j-i ^lii 

UIS" ji Uli U ‘j, ji\ -J j jU-V jjjiJI dij lii UJ 

Ilipokurubia wakati wa kudhihiri Ahmad 
kwa idhini ya Ambae analotaka hakika limekuwa, 

isi£i hyi Jz\ Q -y, v _ij pi\ * jL 

Amembeba yeye mama mwaminifu binti ya Wahb 
—ambae Mola amemuinushia daraja yake 

UUfcjl)! *■ Ju-G' C >? Ju_c- jJlj l)-? 

Kutoka kwa babake aliyeteuliwa, Abdallah kijana wa 
Abdulmuttalib, aliyeona hoja. 

Hakika ilikuwa nuru ya Taha ikimjaa uso wake 
na ikatembea kwa mwana aliyehifadhika, wazi wazi. 


UIS' 


Oi 


v sJsliio jJc- 


o 6 *♦ 0 t\ +* \ ^ 2 0 \ ^ 

Oj ^4^’ |4? 'jr^' Cyi' 


Nae ni kijana wa Hashim bwana mkarimu, 
kijana wa Abdumanaf, kijana wa Qusay 


ISlii 31 J iili UKi ijj|j 

Aliyekuwa babake akiitwa Hakim, 
daraja yake imekuwa juu, ni tukufu iliyoje daraja hiyo! 


10 



a}j^\ c > a jj-s^l J sls>-\j 

Na uhifadhi asili za aliyechaguliwa hadi uone 
Adnan katika silsila ya asili zake. 

\j\jxj jl£” Ji-C'l-ft_ _plclj L-AS 

Basi hapo simama na ujue kuiinusha mpaka kwa Ismail 
alikuwa akimsaidia sana babake. 


1)1 jj-li 1^4-j tii-Jj p) Ail-* 1 4? l 'jjLsjj 

Na Amina alipombeba 

hakushtaki kitu katika yanayowapata wanawake 

\}\js~Sl\j p-g)lj <$iVl LjUl OJ (jj s_jJaDl J?L>-1 l ^jj 

Na upole wa Mola wa mbingu ulimzunguka yeye (Amina) 
umeweka mbali udhia na hamu na huzuni. 

Ulj^Sfl sJsj-j (j-J-^.1)! jl *L>- I-aS^ C->!j j 

Na aliona ndotoni -kama ilivokuja mpokezi- ambayo alijuwa kwayo 
kuwa Mola ameusharilisha ulimwengu 


lilj-<jj j>li (j^Lltjll USj OjjjJLujli l^fDS j_§.)a)lj 

Kwa msafi ambae yumo tumboni mwake —akafurahi. 

Na ikakurubia kuzaa, ikajazwa radhi 1 


1 Hapa soma: J$ I hllj 4jul ‘ifl 4 JI 41 ) _uidlj ujI JUJj mara nne. Kisha zidisha: Jj Jj- 'Jj 
4jU5" jIj_oj aJjijC- *oyj jjs* l_ul 4.UJ JS* _d&jJI jUI 4jjlj 'j/I sjs 


11 



UU- CUSji CU_ 1_£>JI jj j\y> i\ C^Jlpoj 

Na zikadhihirika nuru kutoka kila upande 
basi wakati wa mazazi ya Mwenye kukubaliwa uombezi umefika. 



Na kabla kidogo ya alfajiri ilidhihirisha jua la uongofu, 
kipenzi alidhihiri ilhali amekirimiwa na amehifadhiwa. 


12 



:*\\ 


o 2 


^UlUI Jl>«^ 

pJ-aj 4-JiC' 4Ail ^Jls^ ^JiC' 4j»il ^Jls^ 


LtiAc' ^^Luj Jjjioj L 


siillc' J>*LoJ L 

1 M 


Ewe Mtume mtukufu wa daraja, salamu juu yako! 
Ewe Mjumbe, salamu juu yako! 

tiiAc' s. 


tiiAc' 4jdl 


o o ^ 


IS 


Ewe Kipenzi, salamu juu yako! 
Rehema za Allah ziwe juu yako! 


jljili jjili l^U 




Mola amemdhihirisha mwenye kukubaliwa uombezi 
mwenye cheo cha juu. 




Ul jj£Jl Jj ^ 


Nuru ikajaza pambizo, 
Imeenea ulimwengu wote. 


ijUl jjili U 




sJI ll)i 




Yaliangushwa masanamu ya ushirikina, 
Najengo la ushirikina likavunjika. 


k 'i’ v Ls3l 


Na ukakurubia wakati wa uongofu, 
Na ngome za ukafiri zikatingishika. 


4J.A4J! d-> 3 j liSj 


13 



l‘S\ LdJUSULJb 




^.^■aij L>- 


’J* 


Karibu kwa jamaa zako na sehemu nzuri 
Ewe mwenye cheo cha juu zaidi! 


o * 

C? 


6 J j 

Jj C. 


■Ifrl 


<y* 


jJLojJI Ji! f L! Is 


Ewe kiongozi wa wenye ujumbe, 
Ambae kwa ajili yake maafa huzuilika! 


“ “ & J> 




$ ^ ^ 0 ' ' a \ 

cjii 


Wewe ndiye wa kukimbiliwa siku ya kufufuliwa na kukusanywa. 
Viumbe wote watakukimbilia wewe. 


L 

Na watalingania, “Unaona ambayo 


£&*\ Jj* Jr? L JjbUbj 


Yalotupata kutokamana na yenye kutisha?’ 


(I **-}■*) ~L“ ^L“j~® (^Lj~°) JJ^ ^ ^Lj- 4 

Tunakukongowea, ewe Nuru ya macho yangu! 
Tunakukongowea, ewe Babu wa Husayn! 


^ ji ^ d j 


J>e-culs C-o! 


Kwa ajili ya hilo, utasujudu 
Na utalinganiwa: “Ombea na utakubaliwa!’ 


jy]\ \jj L 


4jd! tillLt3 


Basi twamuomba Mola akuswalie 
Kila wakati mwangaza utadhihiri na kung'ara. 


14 



i)l 


ij 


JLo j-L^-J)! LLj 


Kwa kupitia kwako tunamuomba Mwingi wa rehema, 
Na Mola wa arshi anajibu. 


(<Ll 1 j) ^^\^\ 4^ Jj ( 4JJ) IS) <j) JjiC'li C>j 

Ewe Mola, nisamehe madhambi yangu 
Kwa baraka za kiongozi, mwenye kukubaliwa uombezi, Muhamtnad 


LJlLu) 


• J 


u; 


ic- lS 


Ewe Mtukufu wa wema, ewe Mola 
Tukusanye na Mustafa sote 


^-LlaJ J5" 4 j Llgpij 


LLI 4 jJ 


Na kwa ajili yake, tuangalie 
Na kwa ajili yake, tupatie kila tunalotamani 


(Lsjlj cJ&$\ (jS^ij 

Na tutosheleze kila balaa 
Na uyazuilie maafa na uyaondoshe 


tNj '$ ItiS'lj 


pi -uj aJL 4jd- 


^JlC' 4ki! ^Jls^ 


Ewe Allah, mswalie Muhammad 
Ewe Allah, mswalie na umsalimie 


(LL^j JU aJt U>o 


3J 13 LiLlj 


Na utunywishe ewe Mola, utupe usaidizi 
Kwa mvua yenye kuleta uhai yenye kushuka sana 

15 



g-j*j 


pL\j 


Utukhitimishie umri kwa wema 
Na uufanye mzuri mwisho na marejeo 


zj JJ -y. 


_w <j-~ cr 

Na swala za Allah zimlinikc 
Yule ambae uzuri umemkusanyikia yeye 


£JL> 4jbl 


LlJJI Li 4 jL 




Ahmad wa twahara na Jamaa zake 
na Masahaba, kila mwangaza unapowaka 


16 



4[\ 44^ ^jUj plij piiil 

lii^jj Uliol jj« 4i *>/L>-j>*s U-*U>*JI jJj 

Kipenzi alizawa hapo hapo akapomoka 
kumsujudia Allah Ambae ametuumba na kututengeza. 


Ulij HL»Ij >U- JS' ^ 


U Jal>o ^JjJI 4jlijj 


Na uangalizi wa Mola unamzunguka Ahmad 
katika kila wakati na siri na dhahiri. 


> f > * 


Ulj ji l&Jjti) jja AllL>-j Jljjj Alijsj! ji 

Alimnyonyesha yeye mama, kisha Thuwayba 
na Halima ambae furaha yake ilidhihiri. 


liUjs L^liLcl <—-<41 Ui 


1- - 2, .* • 

Lte J J -u) AaJjJ <«—Jj4u J JS 


Hakika Thuwayba alimpa bishara bwanake, 

Abu Lahab, na akamuacha huru kwa kufurahi. 

lilil cl-jJe>JI I jjj LLaJli- (jJJj pj 

Muumba wetu hakusahau furaha yake (Abu Lahab) 
kumfurahia al-Mustafa, na kuhusu hili hadithi imetujiya 


Ulilj jIj l>J- 


jl (ji l Jhas> 4 a OlijJI ji 


Kuwa adhabu huhafifishwa kila Jumatatu 
kwa kumfurahia ambae ametutekelezea haki yetu. 


»> 


UUjI *>LL«I jlji i A>j_a j j.a5Cll 

Hii ni pamoja na ukafiri, 
basi ni vipi furaha ya kifua kilichojaa Imani? 


17 



o (, O 


lS- 


ly c h? ^ 'j 


\\ U ^UJlS- ol 


'JJ 


Halima aliona aliyoyaona kutokana na Baraka 
za Muhammad, ambazo zimetosheza akili. 


ISU^ ^ Ay Uhl 515 " jij £j*)l ji 

Kifua chake kilijaa maziwa, na alikuwa mwanawe 
akilala ilhali analia kwa taabu na njaa 


LJjJI jjSj-a 0 >Ij 


jluji jU. oi aki ilsd 

♦♦ ♦ ♦ ^ M ^ 


Lakini usiku aliokuja Kipenzi, 
mwanawe alilala hali ya kujaa radhi na ameshiba 


Uli> b&> o 




jsj Uyi asUsi ojsj 

Na ngamia alijaa maziwa 
na kimenenepa kijipunda chake, na likawa jambo 

1jUw/l O-aJujj L^lJLSj fljSd 1 

Walimshangaa waliofuatana nae, 
na miti na mawe yalimsalimia bwana wetu. 




1 ! 


■lj IjUwjI (j-U^i cy* jL>cLa) 


Utakatifu wa mawi wa Ambae ametamsha miti na mawe 
yanamsalimia al-Mustafa, utakatifu wa mawi ni Wake! 


lilc-3 ciilJ! Cy IXj 1S pLoij JoS? liij Is 

Ewe Mola wetu, mswalie na umsalimie daima 
Kipenzi Chako ambae ametuita Kwako 


18 



^ (_5^j 4^ jtj pl^j J-L 
lil' i /oc. | L® j 3 jamO ^ii, j ' ■ **»^I L i o -X3 i>, I»AJb 

Hakika Kipenzi ameinukia kwa mwenendo wa kuridhiwa 
na hajaendea madhambi. 


liLdo-l C-ooIj 


4jSI 4jdl /yLc- dlL 




Unamchagua yeye uangalizi wa Mola ambae amemfunza (Mtume) mtukufu wa 
daraja adabu na amemfunza vizuri na kwa wema. 


li Lkcw^bO j v _X_sO> l_Lo>S 


Llj*j AiL« j jjsuj 

Akainukia ni mkweli sana, mtenda mema, mwenye kujikenga, 
muungwana, uaminifu, msaidizi sana 


LLcc^ j3 jJj li 


Mwenye hima, ushujaa, heshima 
na tabia njema hazihesabiki. 


15U SaL c>L' (A: Ji' 6? >i oL' 

Ameitwa muaminifu, nae kwa wa mbinguni 
ni m'bora wa uaminifu, Mola amemhifadhi 


U\S" \ UJ 1 Ifej il J iUt 


J 0 ^, 




1 «• 0 

6? flbl jjjj 

M 1 

Mama (Amina) alienda nae kumzuru baba (Abdallah) 
huko Tayba (Madina) ambapo ndipo alipofariki 

\j^\ aLwj j-* C-wJ aIW I jij L) ^fljg^^gjllj 

na aliyechaguliwa yumo tumboni mwake 
na imemlikia yeye miaka sita sasa. 

19 



UtL>- jlc- bCj>& l^C- y>- 


i 

t>£- 


iJ-Jl U 151 jij 


Yamemjiya yeye mauti wakati wa kurudi, 
Abdul Muttalib akamtunuku (Mtume) huruma 




lill >- aLU ^La p_c- aL-sLs ^L*j>J 1 dlilj cycc. 

Miaka miwili, yakamjia yeye mauti, 
akamchukua yeye Ami, aliyejaza moyo wake huruma. 


IjLLj pSLi... wj L j J jm, 9 .- J ; j ^y.. ^.>J 1 y jjj j^ l ..“ -< * i A T , 

Alitnposa yeye Khadija binti ya Khuwaylid katika tniaka ishirini na tano, 
amepata daraja kwa kupitia kwa (Mtume) Mwenye kukubaliwa uotnbezi. 

UliCjj IJU oJU L$j (^JjJJl j£ 


Hakika Mola alimhakikishia matarajio yake, 
amepata salatnu ya juu na sehemu ya juu. 


UUId 


^ ° * ° ° & ^ c 

• 1 Jyjji 1 _J 1 jJ>e>sJ 1 jl J«>-j 

Na (Mtume) alisuluhisha tatizo la kuweka jiwe leusi katika al-K’aba, pale 

alipobainisha 

lilcJj AaJlC' yA <jl >Cujji -^l^jj J-fijJl Cjuji j_C- 

ukundufu wa akili na uerevu wake. 

Utakatifu wa mawi ni wa aliyemfundisha na kumsaidia! 

lilc-i diJ| yA ti-Ljuj»- ^Jc- LLjIS J-sL iJj Lj 

Ewe Mola wetu, mswalie na umsalitnie daima 
Kipenzi Chako atnbae ametuita Kwako 


20 



jl -Jjtj |*Uj j-L* ^4^1 

-44 *!>*- 

Na akamjiya yeye Jibril kwa wahyi wa Allah, 
katika pango la Hira ilhali anamuabudu Mwingi wa rehema 

^ o ^ 

ISLlj*^! plc- jLjj \j\ aLJjj! ^3 aLjJ>j 


Akambana mara tatu kisha akamuacha: 
<soma, na Mola wako amemfundisha binaadamu.> 


lS*}i! Ai 


jl oliii LLi- ^ iLji 


J J-Aj) Lo > J_s*gl 

Akalingania miaka mitatu kwa siri 
kisha akamjia kuwa: <yatangaze uliyoamrishwa kwa wazi.> 


Umezidi udhiya, nae ni mvumilivu sana kwa ajili ya Mola wake 
na ni mwenye kushukuru sana na alikuwa hasiti. 


Uj-i i\ft\ 


_II j e__J!JSjjj C-o 


Khadija na Abu Talib walikufa akiwa katika umri wa miaka hamsini, 
yakazidi kila aina ya maudhi. 

ISlll-si! A? Ijj^l JS _iL ^j-<«j3 L-f'IS ^ylj 

Akaja Thaqif ilhali alingania, wakamrushia mawe 
bali wakamtumia watoto 

ISld&l jjj\ js ^ jlii L$ij! jlii J! JIj>J! JsJiL 

Malaika wa majabali akaja akasema, “Niyaambatishe?” 
Akasema, “Hapana, bali natarajia kizazi chao.” 



lil-L>j ULjjj -UkLij (J - 4 " 0 jJI ^Jj*JI aj 

Mola alimpeleka usiku, wakaswali nyuma yake Mitume, 
na akaona barzakh na pepo. 

Ii Jj j-ojSCJIj ^jSjjJlj (jbJI <—->!Ji-ilJI ^! (J,Q^j>JI 

Kipenzi alipanda mbingu za juu 
na arshi na kiti cha enzi - na amemuona Mola wetu. 

Uljj pJjSGl jijl (^JfcSj! 4-i (X>- oj>v§Jlj jj*^lj 

Na ruhusa ya kugura Yathrib ikaja, 
na kwa ajili yake ukaimarika na kuwa mzuri mji mwema 

U1>! ii!Ijlf iUUi lU!i lyii ptiU 

Akaishi hapo miaka kumi ilhali akailingania na akifanya jihadi 
na masahaba zake wakawa wasaidizi wake. 


lil*J>l II jj-X>4 <jj 


^l !i[ jj^iji ^ 

(Mtume) anapowajia hawainushi sauti 
bali hawamkodolei macho kwa kumuangalia. 


Ulj3 4.L’a3 yi Ijjj ji jl XL>J» jliJ Ljlkjoj Ijji 

Kwa ajili ya kuheshimu na kutukuza daraja ya Muhammad 
kwani wamesoma Qurani kuhusu ubora wake 


UUiVl 


Ij-kfcLo» -XS pjj 4 aL>- Ijlj «kiJj 

Na hakika wameona ajabu kutokana na tabia zake, 
na ni mengi wameyaona ambayo yanatosheza akili 


22 





«A>eJlj \jfj^\^i^ Uw J lj IjJLCj U^j 


' - 

Ukarimu, usamehevu, utoaji na unyenyekevu, 
na kigogo kimepiga kitunu kwa mapenzi na kite 


LLj LjLaJ ^>s-d^l ^jL-C^sJIj L*jli ^*jLL?Lfl £)i?* (Jr? f-L*Jlj 

Na maji yamechimbuka kutoka kwenye vidole vyake 
na jeshi likawa limekunywa na limekatika kiu. 


U15U CgJM. 


\ y>-\ju* <Z.A^h & ji 4jdl 


Naapa kwa Allah, hakika yamekuwa mitukufu miujiza ya Ahtnad, 
Mola amempandisha Nabii daraja! 


UbS'j \yjjf 


Uj 


JJl 


1 jC- Jjl Jj 


Na hakika amepigana mara ishirini na saba pamoja na masahaba zake 
(mara) kwa kutembea, na (mara) kwa kupanda. 


ULlo-1 L-i>Jl Oj L 


£^LLj I*jS 1 


Ni utukufu ulioje wake na masahaba zake na mfuasi! 
Ewe Mola, tukutanishe kwa ihsani! 


lilLS diL| cy* < ^ u rirt^~ lX->lS J-L* Lij L 

Ewe Mola wetu, mswalie na umsalimie daima 
Kipenzi Chako ambae ametuita Kwako 


4 ? - 4 ^j iL? ^yji 


23 



^Dl 

p»s^-j!l (J4s > -_jl 4j^l p -—- > 

o4li^l c5? D->J> lijio ^Jlc- pi.oj p^Lll o^DDl oj 4jj j»L>J1 

lij-oaj ^U’ p L*j J-s^j (_5? J-4s>t-4 lij-oaj p JLa>_^ J-s^j 

J-S^j jU—J-^Jl J-fts>t-4 Uj-o-J p -l-^J J-s^J (J»s*J-sJl (_5? J-fts>t-4 

^jic- j>Ls>j J-J>j OjDl £jJ ^jic-Vl *DJ1 ^ Ds>t-4 lSj-Ls> <_D’ |D a, j 

^-JU ^ 1 4-jS>t-S^J Ajl ^JlCj J-4S>t-4 1) J-s-ul 


> >». -t 


UUc^l jLD^ asLj^j! o-« d.-»-*■>-! cjj_u>! jDj 

Hakika nimeashiria sifa za ambae 
sifa zake huhuisha nyoyo na huharakisha mapenzi. 


j» - „ > 


Llh ojSLj' IL jjill 


Li aLL jji ji iSilj 


Na Allah amemsifu, 
basi huwa nini neno letu au sifa zetu? 


-j L-J SjJJ-s^ ^oJ-D U-J JO jjlj-sJl L>- 

Lakini mapenzi yalio ndani yametuita na yametusukuma 
ili tumsifu aliyechaguliwa na Mola. 


Ul>-jj Ljio J^Jol ll^fe dSjDL lU-JlJ>! jlj 

Na hapa tukiwa tumechanganyika na mapenzi, 
tunainusha mikono yetu ya ufakiri, na matarajio yetu 


24 



Ulc-S 4l)! 





j^St\ 


Kwa Mmoja wa Juu, Wa Pekee, Mola wetu 
ilhali ya kutawasali kwa ambae ametulingania Kwake 


iiyi aj ^jji 






Aliyemchagua, Kipenzi Chake, Uzuri wa kupatikana, 
kwa ajili yake ndiyo Mola ametutunuku. 


U! 


\j£>3 


z*-\ UJus! ^ylils^UlU 


lljj Ij UJj ls UJj U 


Ewe Mola wetu, Ewe Mola wetu, Ewe Mola wetu, 
kwa ajili ya al-Mustafa tukubalie, tujibie dua yetu! 


> 



Ni Wewe ndiye wetu, ni Wewe ndiye wetu, Ewe kanzi yetu, 
katika hii dunia na akhera yetu! 


uu^i y 


0 $ ^ 

01 


jlj^Sf! Ui £U! 


Tutengezee hali zetu, utughufirie dhambi zetu, 
na wala usitupatilize Ewe Mola tunapokosea! 


UUgj- ol>J! ^yUls^lJ! SiS Uj tilLujlj 


Utuongoze kwenye njia ya Taha, al-Mustafa, 
tuthibitishe hatua zetu katika njia ya Kipenzi! 


25 



UUy U?jjl jil zj> 


\ Ajtlb <jXL a Ju, 'ojc> lijl 


Kwa fadhla Yako, tuonyeshe uso wa Ahmad, 
kwa furaha ilhali jicho la radhi linatuchunga! 

li*Uj Jjij Sj Jlj>-j \Al>- JU- JS' Aj Jajjlj 

Na utufungamanishe nae katika kila hali, 
na uwafungamanishe kila wenye kupenda na ambao wametuunga 

liLUjl l-J UU j <£ 3^3 liil-ti CjU-I j_*j 3 

Na wenye kutenda mema, na waloitikia mwito wetu, 
na wenye haki, na mwenye haja alotuusia 

^ ^ a t- ^ 0 

li \j3 c-ol JUJj Jo U ji LLc-Laj Jj^UJI j 

Na waliohudhuria, na wenye kuendea mbio kutukusanya, 
hawa hapa sisi, Wewe unatuona 

lileo L JILyg-ftj ^L-Jj LJj-uj iilij>-j jUj 

Na hakika tumekutarajia, basi tuhakikishie matarajio yetu, 
na utujibu kwa fadhla Yako, Ewe Mwenye kusikia dua zetu! 

UISU J-o JS' ^Jjlj (j^ VI I (b Jji aLoj Lj Ju^.Jj 

Na unusuru sunna ya Taha kwa kupitia sisi katika ardhi 
na umzuwie kila mwenye kutufanyia uadui 


26 



UL>J_a l li^J! LlL-jIj lllJ| jJajlj 

Na utuangalie, na utunywishe glasi ya pumbao, 
na uwape pozo wagonjwa wetu na uwaafu kwa haraka 


UlliLc- j>eLs>!j oLllJl JLc- 


-!j c->L-l>«J! LJ (j^lj 


Na utukidhie haja zetu, na ufanye mzuri mwisho wetu 
wakati wa kufa, na ututengenezee mwisho! 


IJ!j>-j L (j-jJSjiJ! iJjlS LJ LL>-!j L«-*>-!j Oj L 

Ewe Mola, tukutanishe na vipenzi wetu, 
katika nyumba yako firdausi, Ewe matarajio yetu 

LLjacJ liL?JI q?j y>- L« aJTj lIc' J-s> (^aJS-s^LJL 

Pamoja na al-Mustafa! Ewe Mola, mswalie na Jamaa zake kila muda pepo za 
mimande zikitetemesha tandu za mti! 


j-JlujjaJ! (^Jlc j^^-L-sj jj °j L-C Sjjtl! j sjL>j J 

{rtj-uJLJ! -k*>J!j 


27 




jj-AlJI jJj dh? 


jJ. 


Kinywaji Twahara 

Kutokana na Mazazi na Mwenendo wa (Mtume) Mwezi wa Miezi 
Rehema na amani zimshukie na jamaa zake 


Tungo ya Mwanachuoni 

al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz 
Allah amhifadhi na atunufaishe nae 
Ameen 


28 



0 0 ^ 

£«l>- (jjj^ J-s^ Jjj ^ 

Ewe Mola mswalie Muhammad 
M'bora wa viumbe, aliyekusanya sifa njema 


J^U J5" Jlj j^la\\ 


jlS^A ^J-C- J-U 44 ^ 


Ewe Mola mswalie Muhammad 
Aliye twahara, bwana wa kila anaesujudu 




46 ^ 


Ewe Mola mswalie Muhammad 
Uzuri wa kupatikana, mja mtukufu zaidi 


U * ^ ^rJJa J J-ks>s«a J-s^ 


• J 


13 


Ewe Mola mswalie Muhammad 
Na utupe na utusafishie manywesho 


6 ^ 

_AjbLbw_Jl U 


j4ii 



_xL>J> J_j? 


Ewe Mola mswalie Muhammad 
Na utufanyie ukarimu, na utupanulie maangalizi 



J-ygljLj J Jjyi.J1 LJiC' J 


_xL>J> J-j? 



Ewe Mola mswalie Muhammad 
Na utupe maombi na makusudio 


29 


Jj>-*Ja Si\ 


s-J ^ 


J J J 

Ewe Mola mswalie Muhammad 
Pamoja na jamaa zake na masahaba watukufu 


j *!r"J J-*^ Vj 13 J-s^ s-J ^ 


Ewe Mola, mswalie Muhammad 
Ewe Mola, mswalie na umsalimie 


30 



p^ji! ^ja^-jJ! au! 

LiJ oLaJayg^ jp- ^-L^JL j-ij! >i>-jJJ j-L>J! 

Kila jinsi ya sifa njema ni za Mwingi wa rehema. 
Amemtumiliza na uongofu na dini ya haki Mteuliwa Wake, Ahmad 

Jl? JjLo ^U-*J Jj !_k>e-4j AiiLi- jJ-4 ^^o! Lj 


Na yeye amemchagua kutokana na viumbe Wake na amemtukuza 
Na hakutukuza yeyote kama alivomtukuza Taha 


!SJjJj !JJji-j llji^! 


J-0 ^ jj! 4jJ «LftJ>J!i 


Basi tunamshukuru Allah Ambae ameneemesha kwaye. 
Kwa ajili yake tumepanda na tumekuwa na ubwana 


!ijilJ> C-^-ftJa.C- 


^! lili iLjj! 


Amemtumiliza kwetu kwa rehema yake ambayo imekuwa tukufu 
Tukapata Cheo cha kipekee 


\Js> 




Sti jili\ 


\ 




0 



Amemchagua, basi yeye ndiye aliyetukuka Cheo chake 
Nae ndiye muombezi mkubwa wa juu, kesho 


\jj-j jsj dyi yij aJ-& lUJ iiji iij 


Na ana Bendera ya Himdi. Chini ya vivuli vyake 
watakuwa Mitume wote na kila aliyempwekesha Allah 

31 



Na maqamu yake ni Mahmud na yeye ni Muhammad 
Basi kila jinsi ya sifa njema ni za Mwingi wa rehema daima milele 


<s 'j^\ o*j ot^j^^j 4 ^ 1 ? ^ 


Ewe Mola mswalie Nabii mtukufu wa daraja na jamaa zake 
Na Mitume na ambao wamefuata uongofu wao 


32 



4? 4-j^ jtj pl^j j-L* 

'LJ ^Jj 4? ^J^So jb |*S"i 6jjl! 


I j^Jol jS lis; JJ 


Adam ni babake na amepata utukufu kwa ajili yake 
Na Mola wetu alimsujudishia yeye Malaika 


c- J d ^ ' 

A^J oj aNI ^4 -A-d->5_4 p_U> 

Katika nguzo za arshi aliona jina la Muhammad 
Liko pamoja na jina la Allah, kikadhihiri cheo cha Ahmad 


jLaJ / c\' 




ujijji dj /jVi jju iiU.ll iijti us Ajj 

Na akaomba kwa kupitia yeye ilhali ya kutawasali na akamjibu 
<Kwa mtoto msafi zaidi tumemkubali mzazi> 


ji h 


#/Sil J fei jy_ dj 


Na hakuwacha Mtume kugura kwa watukufu 
Wote wamempwekesha Allah aliyetukuka 


IjiLo ji cb \ dllb 




4jjlj 


Na Mola anamchunga kwa jicho la kumhifadhi 
Hadi akampokea yeye baba aliyetukuzwa 


I J>J>i \y>& jlSL jg^^gjlb aLa\ C_J4]^! jl^ 

Abdullah, na akambeba Amina 
Mustafa, ikawa fakhari tukufu zaidi 


33 



\" " * > > * ~ 

I 3 ^ Jj-oJ jaauJ 


>lsl ojaLu) ji p5j lXJI *^j j>o pJj 


Na hakupata uzito wala uchungu 
Na miujiza mingapi aliyoyashuhudia yako juu ki ubwana! 


^juJI j*\a J3 ^LIiJL gijll i)^l ^4~>j ijLUl 

Ilikuja furaha, na Malaika wakainua sauti 
kwa tasbihi wakati wa kuzawa, hakika umemiminika ukarimu 2 


c£~^J! JjjjJ! j4-^ <3$ ^ <3$ 


Katika usiku wa Jumatatu mwaka wa ndovu 
Katika Mfungosita, ilimdhihirisha jua la uongofu 


!jj>-Lu> Lj 




Akadhihiri ilhali amekatwa kitovu na amepakwa wanja 
Na ametahiriwa, ananawiri ilhali anamsujudia Allah 


2 Hapa soma: j $I iulj 4jul 'Jl aJI 4JJ _uiJlj <uil mara nne. Kisha zidisha: ‘ifj jji. ‘ifj 



f 



pl_ aJiC 






ciAJlC' ^^Jjj J y-^'j lS 


eiilic' (^*j ls 

I M ''” 


Ewe Mtume mtukufu wa daraja, salamu juu yako! 
Ewe Mjumbe, salamu juu yako! 

tiiAc' | >*}LaJ (. 


tiiAc' 4jdl C->ljL<^s> 


0 0 s' 


13 


Ewe Kipenzi, salamu juu yako! 
Rehema za Allah ziwe juu yako! 


. ** '■'!** o > > 11 * 

-AS^Jo ^Ji 



Zimedhihiri nuru za Ahmad 
Katika ulimwengu zinang’ara 






(■ ^ 

> t- I C4 1 U 


Basi mbingu zimeng’ara 
Na ardhi, kwa Muhammad 






Imekuja furaha na fakhari 
Na kipowa kiso na mpaka 


JC- \ u Jb 




'J 


Rehema ya Mwingi wa rehema ni Taha 
Akiba yetu hapa na kesho 


35 



J <>® 


-> -» i 


f. 




Siku atakuja na bendera 
Chini yake watakuwa walompwekesha Allah 

Mj AJ is lj£ iyilj f sT 

Adam na Mitume wote 
Wallahi, ni ubwana ulioje huo 


Jj-fij aI? 4_j 




Na maqamu ya Himdi ya juu 
Na kwayo Taha amepwekeka 




-Jai JjJI llls 


Basi tuna utukufu kwa ajili ya Taha 
Na tuna fakhari ya milele 




& 


uu» 




Ewe Mola tukusanye sote 
Peponi tukae milele 


. o> ^ > o 






-rj 


Ewe Mola, nisamehe madhambi yangu 
Kwa baraka za kiongozi, Muhammad 


JijJI JU- 




Urafiki wa Ahmad aliyechaguliwa 
Mtukufu, Mwisho wa Mitume 


36 



uLL ^ 


(_Jfc 


Ij-JI 


4 j 


Na kwaye tupe vipowa 
Na turidhie kwa sababu ya Muhammad 


«AjCcoJ 


2 ’J 


Vl a IjLsL?JL 


4lflblj ^jidl j-skilj 


Na uinusuru haki na watu wake 
Kwa usafi na pumbazi tufurahi 


pLuJ A)dl 


^JlC' ^tkil 


Ewe Allah, mswalie Muhammad 
Ewe Allah, mswalie na umsalimie 




olsl 


'j^ 


Nusura ya bendera za kipenzi Chako 
Tushuhudie katika ardhi yote 



Hata kwa udhalilifu wa dhalimu na aliyekufuru 
Anaepinga haki iliyo wazi 


bir=r O-AtJ 




Na uhitimishe umri kwa wema 
Na kwa yaqini, wakati utakapoisha 


S& aJIj (^-lll 

Ewe Mola mswalie na umsalimie 
Nabii mtukufu wa daraja na jamaa zake bila hisabu 

37 




4? <J^j 4*U -J jtj |*Uj j-U 
^jUJ' OUilj J^JI JIj J _ii ^UUI c^l$Jj jJj 

Mtume amezawa na masanamu ya watu wa ushirikina ikavunjika 
Haki ikadhihirika na kutu ikaondoka 


IJJjlJI I jii pjLc> ji 


J jjj eJjj J-l-Jj 


Na zikavunjika kuta za Iwaan (za Kisra) na moto (wa majusi) ukazimika. 
Hakika Mwingi wa rehema ametukuza mazazi haya 


j>‘ $ 


ljL>- jiCllj 


2.. .1 


t •£ i. 


•* * ° ' ' * t 0 - •* - l 

Al)jJ l JS Ajj I 


Amina amemnyonyesha, kisha Thuwayba, 
Kisha Halima, na wote wamesuudika 


iSSjolll IjjU-j djiJI 4 ? Iji-Jj AllU- jlS olSjiil cuU-j 

Na baraka zilishuka kwenye nyumba ya Halima 
Na kwa ajili yake wakanyeshewa mvua, na wakapata ubwana 

ISjji lUi IJj isSd-i iijiUi liiU ui liij 

Na amekulia hali ya kuwa mwaminifu mkweli 
Mwenye kusifiwa tabia zake, mwema mkarimu sana 


IjJljll iili j-^JaJI jlji J-U- -kL>J>j 4ILU 0 jJl oli 

Babake amekufa Madina ilhali Muhammad yu tumboni. 

Aliye tahara (Mtume) alimzuru mzazi wake 


38 



j^U^eJI ^slj OJyjO pJ j > lj£'*^l j<oUd ^S 

alipokuwa miaka sita. Kisha wakati wa kurudi 
mauti yalimjia mamake aliye mkarimu 

lj^£>U \y >\-U C>ei ^^Jalalj J>tJl 

Babu yake alimlea na ami yake alipanda 
farasi wa hima ilhali mwenye subira na kujitahidi 


l-\jtiL« ^JajtUI j dJjl>e3 jj j_ 4>o JJ-j 

Na Khadija alimposa katika miaka ishirini na tano 
Na akapata cheo kwa sababu ya aliyetukuzwa (Mtume) 


^ o o ^ 0 ^ > 

IjlaJI pjo lis ^jJJLj ^L>JIjj JUJL 4jjij jJI 

Mwenye cheo cha juu, na akam lidia kwa mali yake 
Na kwa cheo na kwa roho, Ee bora ya kufidia! 


c^-Uil ^J-gJ J-*J —1? ^ 

Ewe Mola mswalie Nabii mtukufu wa daraja na jamaa zake 
Na Mitume na ambao wamefuata uongofu wao 


39 



^^yji 

Ijjlc- ISj3 ^U j! A? jjjgi.) (\y>- j\£* jul ^>-j 

Na wahyi ulimjia yeye katika pango la Hira 
Akiwa anamaliza siku ilhali anaabudu peke yake 


IjuJJ !S> SUs aJV! jjio > do! Ij5l jjj>- i5 j\5 

Jibril akamwambia yeye, “Soma, wewe 
Umetumilizwa na Allah!” Akarudi marudio ya kuhimidiwa zaidi 

jl^s! (jjJ-skl! AajJu^J jlcj ( JJ-*-' L - uJ l “AjjJJ- l^! 

Alimpa habari Khadija akasilimu na Ali 
Na rafiki yake mkweli (as-Siddiq), wote ni miezi ya uongofu 

!«b!iOj !jlxj pj LLi- ^3 jLlj ^s^«J 

Na akawa anafikisha ujumbe kwa siri 
Kisha kwa dhahiri hali ya kusubiri na kuvumilia 


loiijii jju h jis 


!Jj!«Loj Jjo 4jlj 


* A ^ ^ . 

i i a JmC JjO A>0 JJ- sJ-O La 


Khadija akafariki baada miaka kumi 
Na (akafariki) Abu Talib. Akakabiliana na shida baada ya hawa wawili 

!3jiJ« Ljjjc. C^ljLdJI jjs ^^s^Vl ^jl JjJ! cij-Jj! 

Mola alimpeleka usiku mpaka Aqsa, akapanda 
Mbingu za juu, kupanda kwa kipekee 


IJuj! Ijej l^jjJ 


-r *J a 4 ^J 6 J-j° JJ • 


Alipita Sidratul Muntaha, 
na Mola wa arshi akampatia utukufu wa kipekee 

40 



0 * * b s JJ ^ 0 ^ s 

dij! AS \jl>- (_£*5I CJ Jjj*J £-a ^j jij ^V*-*J1 d)l-<i 

Mambo ya akhera na barzakh pamoja na maajabu makubwa 
Ya haki, amemuonesha na kumshuhudisha 

^J-^Jl ^yjlcJJ 4 jT jTji_ _ \\j £Oj>JI Cy*~J (J-iiol 

Na mwezi ukapasuka na kigongo kikapiga vitunu 
Na Qurani ndiyo miujuza mikubwa ya (Mtume) jua la uongofu 

lj-£j> iJ-Lj C.- ^jgllj J-> jf -1 Ilj JlS 

Baina vidole vyake yalimiminika maji tamu 
Na paa na yuru walitamka na kushuhudia 

ij^i aL jjL« (Jj'jliJl JlS <^jj Jdl lll.P ji 




Hakika Allah alimtukuza kipenzi, basi 
Katika viumbe hutoona mfano wa Taha 


1 J—J 1 * • j dJ£- ljiJ j 

Mola ametimiza dini kwake 
Akayakita misingi, na ngome akaiinua 


ls JJjJl A? JS 


♦ ***\ . 


Jx- AiiVp jt3 J-kJt-^J 


lijji 1 j 4 j \JJa^\ Jdl 


Allah ametukirimu kwa ajili yake, 

Ee kufaulu kwetu kwa ajili ya Muhammad! Tunataraji kuwa nae kesho 


^jJ^j y*j ^J ‘4' > J ^ 

Ewe Mola mswalie Nabii mtukufu wa daraja na jamaa zake 
Na Mitume na ambao wamefuata uongofu wao 


41 



4>\ Jlc-} 4^ ^jUj ^j ^4^ 

p^>"Jl J-^s > -jl 4jj 

jlljSfl -XAJ>ti li-C-i pi-ij J-j* |v§i' (jjJlitJl j-j <di J-L>J' 

J-ftS>t-4 15—Lul) (_^ic’ j J-^J J-SsJj JJJ>-j/l J-ftS>t-4 li-A-k—J <_5^’ j J-^J J-S^j 

^J-P pls^j J-sjj ^_j3 J-J>t-» lijl*j jJr^J J-j^J (jjjjl C^? 

J-ftS>t-4 lij-s—d p j—IJ J-S^j ^JjjJl j*ji £_J1 (^Jc’^l "J-J' J-ftS>t-4 \3JL- 

/)--*-ftj>-i J-j>t-sJ>j aJI ^Jxj 

^SjJl Jlj>-Sfl UJ qL*> 1 ^lij jli>tjJlj Oj tj 

Ewe Mola kwa Mukhtar, M’bora wa waombezi 
Tutengezee hali zetu, tuepushie balaa 

^jJLc-l ^yA jjj-j ^S-Jj ^-^j-j jv^tSj jjj-^ ^Uij 

Na utengeze mambo ya waislamu na utuafu 
Na uwatawali na uwakinge na shari za waliofanya uadui 

iLjlj g^Iil jjJ ^J jjaJj sJlLJIj jjlli) ^'j j-j L 

Ewe Mola uwaunganishe jambo lao na uwahurumie 
Na kwa wao uinusuru dini ya Mtume na uipe nguvu 

y/i jjdi j l jiiij uiiyiiij >iiSfi uj 

Tuthibitishie nyayo zetu na utusamehe dhambi zetu 
Na kwa sisi ueneze nuru za uongofu ulimwenguni 

42 



-!S jr j-? LaJIj Ijifi IJ-uj UilcJ jU-JLi lllJI jJajlj 

Tuangalie sote na utuafu 

Kwa siri na dhahiri na utupe pozo kutokana na kila maradhi 


IjbJljJ» liflSlj ULL>- ^Ulj Ua>-Ij lili cii-j? 

Tupe uzuri wa yaqini Yako na utuhifadhi 
Na uikinge ngome yetu na ututosheleze shari za maadui 


IjjUci cibj JLUs*U ^jUj L Jjj C->U~UJI ll) ^jaJj 

Na utukidhie haja zetu zote, na utuzidishie 
Ewe Mkunjufu wa fadhila, ya kusifika hutoka Kwako 

LuJ aJJ U*ij>-li _JI ^j ^yiwUJL jU-c-Sfl LJ lx>-!j 

Tukhitimishie umri wetu kwa vizuri 
Na peponi Firdaus tukusanye na Taha Ahmad 

IJ. ^ <»J JjL-A Jil. ' LU^eJ 4 JJ&Lt p jjUzJ' JjtJL^JJ 

Na katika makao mema tuuone uso wake 
Katika mikusanyiko ya utakatifu, mashukio ya mashahidi 

ljJt-J.ll j*!j^)l j>^jl)! -AjLujI LJui>-U J-j L AaUoj 

Na kwa jaha yake, Ewe Mola tujaalie 
Katika watu wa furaha zaidi na watukufu wenye furaha 


f- d ^ ^ 

l-X>- ^U- a I tCjS\j L-sUJI 


C-Jb 


U aAc- ^LLUIj j»Jj 


Na udumishe swala Yako na salamu juu yake 
Kila upepo wa mimande utavuma kwa nusura, au mwenye kuimba ataimba 


43 



j^Jgil £?ljj £ Ij^JI «^-o^JJIj^JaJI J Jt>\ jSflj 

Na Aali zake watu wa tahara na masahaba watukufu, 

Na mfuasi alomfuata kipenzi Chako msali 


J-JluJ»aJI ^JlC' j*^Au»dJ jjJJ-s<2J J-ft-C- SjjJI L—j lJ-3j j~ 

^ 0 0 

{{^J«uftJljJI jjj aJ -C*s>JIj 


Tafsiri ni ya as-Sayyid Muhammad ibn Khattab an-Nadhiri 


44 




